


ER amser yr hen Adda, y dyn fu gynta” 'rio'd, 





MB FU 


o 












Can Newydd, &c. 
——_— 


1. 


Maerhywbeth yn naturiaeth, dynoliaeth, byth yn bod ; 
Crew'd ef mewn diniweidrwy dd a phar santeiddrwydd Duw, 
Ond heb “ymgeledd cymhwys,” nis AT sai'n hwylus fyw. 


o, 


Mae'r duedd fyth yn para, yr amser yma o hyd, Î 

Am Asen i'n haddasu, ac i'n cynhesu'n glyd ; 

Ond rhyfedd rhan y rhei'ny, a ma'Ŵŵr ddaioni yw, ; 
Cael Gwraig heb gam, yn gymhwys, yn ol ewyllys Duv, 


A'r ffordd i'w chael yn addas, a thrwy briodas bur, 
Yw'n unig 'nol rheolau a deddfau Duw i'w dir : 


Am hyn gweddiwn arno, i'n cyfarwyddo o hyd, a o 
Yn mhobpeth a'r a wnelom tra byddom yn y byd. 


A. o o 
Fe ddwed y Ddwyfol 'Sgrythyr, mewn geiriau eglur îm', | 
Bedwaredd o'r Pregethwr, 'dall ungwr anmheu diin, 


Mae'n profi drwy resymau mai gwell yw dau nag un; 
'Rwyf finau 'nawr yn gwbl o'r meddwl hyny f* hun. 


0. 
Sant Paul yn ei Epistol rhagorol at 'r Hebre'd, 
Wrth bawb a fedd 'r Ysgrythyr, mewn geiriau eglur dd'wed,. 


Am bob priodas weddus, mai anrhydeddus yw ; 
Ond hyll, ïe'r holl, buteinwyr yn gywir farna Duw. 


6. 


Er hyny y pechod hwnw a'i glwyf sy'n llanw'n gwlad, 
Gan ddiofal blant i ddiafol, drwy rym 'r uffernol had. 
Mae ef â'i seîl ysgeler, yn arfer medr maith... 

Gael pawb yn blant i'w hunan, a gwneud, yr aflan sit. ; 















Ai CAN YN ERBYN CYFEILLACHAU ANWEDDUS. 
Ŵ 


* 





- 






Y. 


Peth goreu fedd yn foddion i hudo'r dynion hyn, i 
Yw'u cael hwy gyd wneud arfer, ^nol swpper garu'n dyn ; Fi 
A'i ddyben ar y dibyn, bob gradd, yw enyn greddf, | 
Gael tori, cyn ystyried, y seithfed gaìr o'r ddeddf. 


8. 


Mae'n achos wylo ì weled, na chwaith i glywed fod 

Un dyn mewn gwlad Grist'nogol dan fath annuwiol nod, 
O ddysgwyl am y cyfnos, a dylyn hirnos faith ; 

*Does neb ond godinebwyr mewn gwewyr am y gwaith. 


9. 


Mae'r lledrith hwn fel lladron, a'r gwaetha“ o-ddynion sydd 
Vn turio taì a'u tori, a'u nodi wrth oleu'r dydd ; 

Hwy dd'ont o'u ffau â ffugiau ar eu wynebau ma's, 

A'u bwriad, cyn y boreu, fydd porthi eu nwydau cas. 


10. os 
A'r dydd pan dêl mae dolur, a gwewyr yn ddìlaì, 


Fel dychryn glyn marwolaeth yw'r alaeth i'r fath rai ; 


Nol syrthio i'r halogrwydd, euogrwydd wedyn ddaw, 
Nes gwasgu'r dyn yn hollol mewn rhyw annhraethol fraw. 


11, 


Mae heddyw briodasau, oes ddegau'n ddigon gwir, 
Yn byw mewn mawr annghydfod, a thrallod ar bob tir, 
Nas gwel'sid un o'r iauau, hyd angeu'n fyr neu faith, 
Oni buasaii anniweirdeb, godineb, ddechreu'r gwaith. 


pp 


A chyda hyny hefyd gwnaeth bethau enbyd iawn, 

O fewn ein bro a'n bryniau mae'i ddrwg effeithiau'n llawn : 
Gwnaeth raî i garw cwrw, a bod yn.feddw o hyd, 

Nes bod yn llwyr adfydus, anghenus yn y byd. 


13, 


i A gwario tìroedd cyfaìn, a lleoedd llydain mawr, 
God wed'yn y gresynaf a'r llymaf ar y llawr ; 

" F Mynd, MU er ynd i gardota, ac i ladrata'n wir, 

b Nes gwneu w Y EYnh. ì ep o ,dan ï crogbren ân! 












CAN YN ERBYN CYFEILLACHAU ANWEDDUS. 


14. 


Fe ddygodd i'r fath flînder, do'n sicr lawer un, 

Nes tyngu, rhegu, a rhwygo, a mawr ddibrisio'i hun ; 
Ac ereill i garcharau, dan flin ofidiau maith ; 

A rhai o'u gwlad gartrefol, byth i estronol waith. 


15, 


Bod maes y nos fu'n achos, yn ddios lawr tro, 

I symud rhai ugeiniau i angeu yn ein bro ; 

Wrth aros maes 'nol chwysu, agwlyehu yn y gwlaw, 
Fe gaed clefydau marwol, angeuol maes o law. 


16. 


Ar filoedd dygodd heintiau, clefydau poethion cas, 

Nes drewi o'r bron a.braenu, a phydru eu cyrph i ma's : 
A marw DYN eu hamser, ïe fwy na hanner oes ; 

A myn'd o'r pla daearol, i cad” bythol loes ! 


^ OF. 


Esgorwyd gan buteiniaid fastardiaid fwy na rhi”, 
Ŵr cywilydd mawr a gw'radwydd o*r bron i'n broydd ni; 
Mae rhai'n yn awr ar blwyfoedd yn lluoedd yn mhob lle, 





— 


Yn pwyso'n drwm â threthi, a phoeni gwlad a thre”. 


18. 


“6r gymaint wnaeth o w 'radwydd i i enw a drefydd Crist ! 


Mae heddyw i'r werinos fawr achos bod yn drist; 
Gwnaeth rwygiad mewn eglwysydd, mewn gwlad, a threfydd mawr, 
Rhai dewr mewn gras, a grymus, yn glwyfus ga'dd ilawr ! 


1, 


Yn Israel gynt bu helynt, aeth lawr o honynt hwy, 

R un dydd dair mil ar hugain, yn gelain dan y clwy“: 
Fe dyfodd nes cael Dafydd a'i gerdd dan gerydd trwm, 
O achos gwraig Urias, anaddas oedd y clwm. 


20. 


Pan fyddo mewn oedfâon, yr addewidion rhad 

Yn cael eu dal yn gyson i'r dynion dua? ga'd, 

Am faddeu'u holl bechodau drwy-rinwedd angeu'r gro”, în 
Er hyn bydd rhaì yn cysgu, o achos caru'r nos 1 






CAN YN ERBYN CYFEILLACHAU ANWEDDUS. 







































a 
Pwy dd'wed faint y minteioedd sy'n lluoedd wedi eu lladd, 
Wrth garu'r nos, puteindra y trecha* arnynt ca'dd ; 


Maent heddyw^n gelaneddau, er galarnadau maith, 
Can*s lladdodd hwn, feddyliwn, ei fyrddiwn lawer gwaith ! 


aa. 


Pan fyddo'r nos yn nesu, O 'r llawenychu sy, 

Gan bawb o'r hen buteinwyr, a'r godinebwyr hy”, 

I gael eu blysig bleser, dry eto'n chwer*der chwith, 

Mewn gwlad heb un drugaredd, ond rhincian dannedd byth. 


23. 


Bu llawer llanc yn Nghymru yn caru foreu a nawn, 

Yn gu heb gas, yn gyson, am flwyddau'n ffyddlon iawn ; 
Dangosai ì'r ferch yn ebrwydd serchogrwydd goreu 'rio'd, 
Anwyldra digyffelyb,.ei well 'doedd bosib” bod, 


24. 


Ac hefyd caid gwobrwyon, a rhoddion gan y gwalch, 
Bob math, y goreu a garai, nes byddai'r ferch yn falch ; 
Ni choeliai yn ei chalon nad diddrwg, gwirion, gwar, 
Oedd ef, a'r mab didwyllaf, ffyddlonaf ar y dda'r. 


20. 


Ai ad ag ef i'r gwely, a hyny yn nyfnder nos ; 

Yr hyn sy ddigon eglur i'r 'Sgrythyr lân yn gro*s: 

A phob yn radd, debygwn, meddyliwn gwnai'r un llaith, 
1 hudo'r anwyl gariad gyflawni'r anllad waith. 


26. hm 


*Nol hyny troe y ffalsiwr yn fradwr, twyllwr mawr, 

Y gwaetha* o neb 'rwy'n coelio.fu'n rhodio daear lawr ; 
Adroddai gas gelwyddau, a holl wendidau'r ferch, 

'R un oreu gynt o garai, lle unwaith rhoddai'i serch ! 


al. 


WR nd wed'yn ei difrio, a'i gwaradwyddo'n gas, 
Rhoi arni bob enllibau, a'r enwau casaf ma's ; 
*Nol iddi, druan, ddechreu i newid lliwiau allun, 
Te a 'nol puteinio'i llofruddio gan yr un ! U 




























CAN YN ERBYN CYFEILLACHAU ANWEDDUS. 


28. 


Ai'r llanc nol hyn i ddianc o grafanc deddf y tir, 

Heb gosp am waith mor 'sgeler, a hyn dros amser hir, 

'Trwy dyngu mewn brawdlysoedd ar gyhoedd gelwydd noeth ; 
Am hyn bydd eto gofio pan elo'r byd yn boeth. 


ad. 


A chyn i'r yrfa orphen, a myn'd o'r ddae*ren faith, 

Daeth pwysig farn dymhorol, arteithiol am y gwaith ; 

Er dianc rai blyneddau ar holl gyfreithiau'r llawr, 4 

Daeth Daw o'r nef a'i gyfraith, a'i heffaith fu mor fawr y 


30. 


Arlawer nes gwallgofi gan rym y c*ledi hwn, 
Oedd wasgfa ar eu lwynau a'u cydwybodau'n bw» 
Euogrwydd fel mynyddau o bwys, a fflamiau o 
Heb arwydd o ymwared i'w weled byth *7 mla'n! 


n * 


DA 


Ond syrthio i lwyr anobainls He mwyaf diffaeth sy, 

Sef troell neu ran o'r perl9d.sy 'ngwaelol uffern dJu ; 

Fe lethodd' mewn «tb ddychryn, do'n sydyn lawer un, 

Nes gwneud mewn amryfusedd ryw ddiwedd iddo ei hun. 

. ; $ 

Gwnaeth llawer grogi eu hunain, nes bod yn gelain gas, 

A Îawer gym'rodd wenwyn, o'r byd i'w dirwyn maJs 
| Aeth llawer i'afonydd, a rhai dros greigydd ']awr, 

Nes gorphen 'r aipuwioldeb yn nhrag'wyddoldeb mawr! - $ 


39. 


a ; î : ï 
Uu swil lfŵwer dori eu gy ddfau a'r prif wythienau gyd, o 
Nes darfod yn ddychrynllyd eu symud maesf'r byd ; og í 
A llawer ddarfu saethu eu hun, a brafhu eu bron, GN 
Nes gwneud o'u gwirfodd achos i ado'r êinioes hon. 


Md e « 


* 









Gan rym cydwybod eiiog, gy) ddeíriog, 'ffgog, gas, 
Oedd dan ew bron yn rhuo, d€ yt bytheirio i ma's 
| Gmofeydd a chyhuddiadau, a dychryniadau may 
—*___ Nes danynt syrthio'n honi dan fydol lid i 


ŵ 


























CAN YN ERBYN CYFEILLACHAU ANWEDDUS, 


Oo. 
'Peth ddygodd fath euogrwydd, oedd mewn anlladrwydd fyw, a 
Heb feddwl am y cyfri*, nac ofni deddf na Duw, 


Nes dryllio yn ddisymwih, 'nol bygwth lawer gwaith, 
Fel na b'o meddyginiaeth, nac iachawdwriaeth chwaith, 


30. 
Ond gwraidd yr holl bechodau, a'u canlyniadau syn, 
Sy o ddechreu'r Gân i'w diwedd, fu am y trosedd hyn, 


Sef caru'r nos mewn gwely, mae hyny yn warth i'n tir, 
Mae'n ddull a phryd anweddus, cywilyddus yw yn wir. 


37. 


Mae'n arwain mor naturiol, fel ffrwd lifeiriol gref, 

i'r holl bechodau casaf, ffieiddiaf dan y nef : 

Paham na chredai'r meibion, a'r merched gwirion llaith, 
Eu bod hwy'r nos o lawer rhy dyner at fath waith ! 


98. 


Mae'r dull o gyfeillachu mewn GwELYv,«w hyd y Nos, 

Nac mewn un man pryd hwnw, yn dwyn rhyw Nhw lo's ; 
A sangu uffern isod a'i thrallod yn ddiau, 

Os na wna Duw o'i fawredd yn rhyfedd drugarhau, 


39. 


Os darfu neb i garo, neu rodio'r tân yn noeth, 

Heb losgi'i draed a'i fynwes oll yn yr eirias poeth ; 

Mwy rhyfedd os achubwyd, os cadwyd neb y nos, 

Wrth garu, gan Dduw Iago, heb syrthio yn y, ffos Ife 
ae 


40. 


Chwi welwch 'nawr yn amlwg, ond O! mae'n olwgsyny 

'Daw dyn yn rhydd i bobpeth wrth wneud yr unpeth hyn; ŵ 
'R hen ddiafol, farwol effaith, Pob awr am anrhaith sydd ; 

Wrth gym ryd. O'R ch gwnewch gofio'r llid'a fydd! 


mocïaidd, anifeilaidd ;'dyn Faiaa 
un gywrain, a'i wraig yn buten ma”s, 


d, briodas, sydd urddas addas fraint, 
weirdeb, a. meg godineb ' 



















ie 


— 


Ŷ 
í 






























CAN YN ERBYN CYFEILLACHAU ANWEDDUS. 


ì 42. 
í : " Mae'n hollol afresymol, anysgrythyrol yw, 
y> Mae'n tori parch ac urddiad, cymeriad dynol ryw ; 


'R un fath yn wir a lladron yn union yw pob rhai, 
F>o o un i dd€g neu chwaneg, yn rhedeg 'ddeutu tai! 


43. 


Y Dwyfol gyfarwyddyd rhag chwantau ie'nctyd, yw 
Ymgadw 'mhell oddi wrthynt, a rhagddynt ffoi at Dduw 
Am ras i fyw yn dduwiol, er pob rhyw guawdol chwant, 
A dylyn ffordd cyfiawnder, 'r hyn fethodd llawer cant... 


44. 


? Dwy'n meddwl dim fod Pedr ar fedr gwadu Crist, 
Ond canlyn pell wnaeth hwnw i wylo'n chwerw drist ; 
Fel hyny yn ddiattal mae Belial wrthi o hyd, 

I gael heb drais ìi drosedd a llygredd bawb yn nghyd, 


; 49. 


Am hyny, feibion, gwyliwch, gochelwch 'r hon a ddêl 
A'igenau'n llyfn, a'i gwefus yn felus fel y mêl ; 
'Trodd lawer â'i deniadau, a'i haml eiriau teg, 

Rhai'n archolledig gwympodd, hî laddodd lawer deg, 


46. 


A'i diwedd drodd yn ddincod, yn wermod, sorod sur, 
Fel sarph yn eì brathiadau, pieiadau, poenau a chur : 
Ond 'nawi awn at yr Iesu gael gras i dynu'n gro's 
I'n hanian felldigedig, 'n enwed'z ar hyd nos! 


í 
î î ê 


4 
AT. 
'Rwy'n addef bod yn anodd, heb nerth.coludoeJd gras, 
I roddi hebio'n union ein hol! arferion cas ; 2 
Ond gwell bod yn amddifad o'r fraich a'r llygad de, >^ 
Na chael o'u hachos boeni, a cholli byth y ne". y 


48. 


Anffrwythlon waith tywyllwch, Ô eiliwch rhagddo'n hwy, 

Anlladrwydd a chydorwedd boed diwedd arnyntmwys; ^^ 
Ymddygwn yn fon'ddigaidd, yn weddaidd, hyny fydd 
Yn rhodiad anrhydeddus a gweddus wrth liw dydd. 

















F 


20. CAN YN ERBYN CYFEILLACHAU ANWEDDUS. 


“49. | |F 
'Daiff neb ìi ffair na marchnad y nos, gael dillad clyd, NW 
Nac unmath o ^nifeiliaid, ond ffyliaid mwya'r byd: ; 
Yn awr wrth ini edrych, pob rhaî yn chwennych sydd 
I brynu pob ceiniogwerth wrth brydferth oleu'r dydd, * f 


90. 4 
Fe ddengys hyn fod gwaeledd a llygredd dynol ryw, “ 
Yn waeth nag un creadur mae'n eglur greodd Duw, 


| Pan aiff, wrth gael ei hudo a'i dwyllo gan y ddraig,. i 
't Mewn.t'wllwch, dan eì ddwylo, y nos i geisio Gwnara ! f 


ôl. 


. Os ceir un ddoeth, rinweddol, annhraethol yw ei chlod, y â 
*Does yn y byd mor werthfawr a chlodfawr a hi'n bod: i y 
Ond os y nos eir 'chwilio neu geisio un heb wg, 

'Trwy d'wllwch du a budredd, pa ryfedd cael un ddr»g. 


a ND 


“Ca'dd Jacob gynt ei dwyllo a'i hudo i ryw ffos, 

Ac fe ga'dd hirfaith benyd am gym'ryd gwraig y nos ; oo 
Meddyliodd y cai Rahel fwyn dawel yn ei ffrost, bo 'M 
Ond beth oedd ganddo'r boreu ond Leah 'r llygaid tost! cs | 


53. 


Ca'dd hyn yn gerydd cyhoedd tra buodd yn y byd ; 
'Sgrifenwyd ef yn rhybudd i'r gwledydd olli gyd: 

Am hyny'r ie'nctyd cofiwch os rhodiwch "nol eich chwant, 
Na ddiengwch heb-ryw ffiangell, ddinì ambell un 'o gant. 


4. 


$ 
AM 
ŴU 





_ A chwithau ferched siriol, anfeidrol fydd eich braint 
O gadw'ch hun yn ddiwair, heb gellwair â'r fath Maint; 
“Ond ffoi rhag llygredigaeth, a'r brofedigaeth pan. 
'B'o diafol “yn ei gosod-*mae'r cnawd yn hynod wan. 


Ileb feddwl cyfeillachu neu garu'r nos yn hwy,, 
"O! ferched bach, atolwg na wnewch y mawrddrwg mwy ; 
Ond caru'r dydd yn unig yw y buredig drefn 


nol duwioldeb perffaith, a chyfraith wrth ei chefn. 





